દારાશા નૌશેરવાન વાડિયા 


(ઈ.સ.૧૮૮૩-૧૯૬૯) 


[1 અરવિંદ ગુપ્તા [1 અનુ.ઃ હેમંત સોલંકી 


આ લેખ વિજ્ઞાનલેખક તેમ જ વિજ્ઞાનપ્રચારક શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાના પુસ્તક '8તતઠ્ાંપ 
502471₹માં રજૂ થયેલ ભારતના સુપ્રસિદ્ધ મહાન ભૂસ્તરવિજ્ઞાની (૦૦્૦૦્ટ્ઠાક)ે દારાશા 
નૌશેરવાન વાડિયાની લઘુ આત્મકથાનો ભાવાનુવાદ છે. તેમણે પોતાની સખત અને 
સતત મહેનત વડે ભારતીય ભૂવિજ્ઞાન ક્ષેત્રમાં અનેક મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાનો દીધાં 
તેમ જ તેમાં પોતાની અમીટ છાપ છોડી. 

વાતા શપતઉંબાતા ડતંલાત્ટ #ત્લવલાા) (31576), નવી દિલ્હીના પ્રાધ્યાપક એમ. 
વિજયન આ પુસ્તક માટેના પ્રેરણાસ્રોત રહ્યા. તેમ જ ખ્યાતનામ ખગોળવિજ્ઞાની 
પ્રા. જયંત નારળીકર સહિત પ્રા. માધવ ગાડગીલ તેમ જ પ્રા. ટી. પદ્મનાભન 
આ પુસ્તકની સલાહકાર સમિતિના સભ્યો રહ્યા. આ બધાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ હતો 
'બાળકો થાટે ભારતીય વેજ/નેકોનો પરેચય થાવ એવું તેમનું સશ્ષિપ્તશ/ ચ/રેત્ર 
અલેખતું, સંપૂર્ણ રતે સરળ ભાષ તેમ % સરી એવી સચેક મ હિતીઓઇ 
પરાવન/ર ષુસ્તક %ગટ કરવું.' શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાએ આ પુસ્તકમાં ૪૦ જેટલા 
ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો તેમ જ સંશોધકોના જીવનનો લઘુ પરિચય તેમ જ તેઓએ 
મેળવેલી સિદ્ધિઓ અને તેમનાં યોગદાનોને રજૂ કર્યા છે. આ કામમાં તેમને સાથ 
મળ્યો ડો. કરેન હેયડોકનો, જેમણે આ પુસ્તકની ડિઝાઈન તૈયાર કરી તેમ જ તેમાં 
વપરાય તેવાં ચિત્રો પણ આલેખ્યાં. આ પુસ્તક અંગ્રેજી અને હિંદી ભાષામાં એક 
સાથે પ્રગટ થયું, અને પછી સમયાંતરે ગુજરાતી ભાષા સિવાય ભારતની બીજી 
પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ પામ્યું, અને જે તે ભાષાની પ્રજાઓ સુધી પહોંચ્યું. 


- શ્રી. હેમંત સોલંકી, સિઉલ-સાઉથ કોરિયા, ઈ-મેઈલ : ડાપણ18324 9ઠુળાતા1.૦૦ળા 


32 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ૨૦૨૧ 


દારાશા નૌશેરવાન વાડિયા અગ્રણી 
ભારતીય ભૂસ્તરવિજ્ઞાની (૦૦૦્ટ્ઠાંકઇ 
હતા જેમણે પોતાનાં કાર્યો વડે ભારતમાં 
ભૂસ્તરીય શોધ-તપાસોનો પાયો નાખ્યો. 
ભારતીય ભૂસ્તરવિજ્ઞાન (૦લ્બંબ્ટ્ઝ) 
ક્ષેત્રના શરૂઆતના દિવસોમાં તેમણે 
કરેલાં અવલોકનો અને અર્થઘટનો હજુ 
પણ સર્વમાન્ય છે. 

વાડિયાનો જન્મ ૨૩ ઓક્ટોબર, 
ઈ. સ. ૧૮૮૩ના દિવસે સૂરત 
ખાતે થયો. તેઓ અરદેશર 
ખરસેદજીના પરિવારમાંથી 
આવતા હતા, જેઓ દરિયાઈ 
વહાણ સ્થપતિ (પૅલ્ઝવાં 


ન 
&તપદટ્ત) હોવાની ઉ 
સાથે સાથે પહેલા હ 


ભારતીય હતા જે રૉયલ 
સોસાયટીમાં અધ્યેતા 
(૨૦5૯ત્'ભૌા 1010૫) 
તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. 
વાડિયાના પિતા એક 
નાના રેલવે સ્ટેશન 


પર સ્ટેશનમાસ્તરના પદે હતા. ત્યાં કોઈ 
સારી શાળા ઉપલબ્ધ ન હોવાથી વાડિયા 
સૂરત ખાતે પોતાની દાદીને ત્યાં રહીને 
ભણ્યા. શરૂઆતમાં તેઓ ગુજરાતી 
માધ્યમની શાળામાં ભણ્યા અને પછી 
સર જે. જે. ઇંગ્લેશ સ્કૂલમાં રહીને 
ભણ્યા. જ્યારે તેઓ ૧૧ વર્ષના હતા 
ત્યારે તેમનું કુટુંબ વડોદરા જઈ વસ્યું, 
જ્યાં તેમના મોટાભાઈ 
ર પાસેથી તેમણે 
તર્કસંગત 


માર્ચ ૨૦૨૧ * નવનીત સમર્પણ * 33 


દૃષ્ટિકોણ (રત્રધંબાતા 0૦૫0૦૦1૦ તેમજ 
વિજ્ઞાન તરફનો અતૂટ પ્રેમ આત્મસાત 
કર્યો. 

ઈ. સ. ૧૯૦૩માં વાડિયાએ પ્રાણી- 
વિજ્ઞાન (70૦૦) અને વનસ્પતિ- 
વિજ્ઞાન (30દ4)0માં સ્નાતક (3દ્રતારા0 
બ 5તંલા૮૦)ની પદવી મેળવી. ઈ. સ. 
૧૯૦૬માં તેમણે જીવવિજ્ઞાન (831010૬7) 
અને ભૂસ્તરવિજ્ઞાનમાં વિજ્ઞાનવિશેષજ 
(તિડાંલા 061 5તંલાત્લ)નો અભ્યાસ 


પૂર્ણ કર્યો. વડોદરા મહાવિદ્યાલયમાં 
વાડિયાનો ભૂસ્તરવિજ્ઞાનમાં રસ કેળવવા 
માટે જવાબદાર હતા તેમના શિક્ષક 
એ.એમ.મસાણી, જેઓ એક પ્રકૃતિવિદ્‌ 
હતા તેમ જ વડોદરા મહાવિદ્યાલયમાં 
પ્રાકૃતિક ઇતિહાસના પ્રાધ્યાપક હતા. 


34 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ૨૦૨૧ 


વડોદરા સ્થિત કળા અને વિજ્ઞાન 
સંગ્રહાલયમાં સચવાયેલા ભૂસ્તરીય 
નમૂનાઓ વાડિયાને ભૂસ્તરવિજ્ઞાનનો 
અભ્યાસ આગળ વધારવામાં ખૂબ જ 
મદદરૂપ બન્યા. 

ઈ. સ. ૧૯૦૭માં વાડિયા જમ્મુ 
સ્થિત પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ કોલેજમાં 
ભૂસ્તરવિજ્ઞાનના પ્રાધ્યાપક તરીકે 
જોડાયા, જ્યાં તેમણે ૧૪ વર્ષ કામ 
કર્યું, પછીથી આ મહાવિદ્યાલયનું નામ 
બદલીને મહાત્મા ગાંધી મહાવિદ્યાલય 
રાખવામાં આવ્યું જેનું જોડાણ હવે જમ્મુ 
વિશ્વવિધ્યાલય સાથે છે. ભૂસ્તરવિજ્ઞાન 
ઉપરાંત વાડિયા અંગ્રેજી પણ ભણાવતા, 
જે તેમનું આ ભાષા ઉપર પણ પ્રભુત્વ 
હોવાનું દર્શાવે છે. જમ્મુમાં રોકાણ 


દરમિયાન વાડિયા પોતાની 
રજાઓ હિમાલયના 
પર્વતોની યાત્રા કરવામાં 
ગાળતા અને આ રીતે 
તેઓ ત્યાંની ભૂસ્તરીય 
રચનાથી વાકેફ થયા. 
ત્યાંથી તેમણે ખનિજો, 
ખડકો અને જીવાશ્મોના 
નમૂના એકઠા કર્યા જેનો તેઓ મોટા 
પ્રમાણમાં ઉપયોગ ભૂસ્તરવિજ્ઞાનનો 
વિષય વિદ્યાર્થીઓને રસાળ રીતે 
શીખવવામાં કરતા. 

તેઓ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને 
જમ્મુ ક્ષેત્રમાં આવેલ શિવાલિકની 
પર્વતમાળાઓના સાહસિક પર્વતારોહણ 
તેમજ તે ક્ષેત્રની શોધયાત્રાઓ ઉપર 
લઈ જતા. તેમની. તીક્ષ્ણ નિરીક્ષણ 
કરી શકતી આંખો વડે તેમને ઘણી 
મહત્ત્વની કલાકૃતિઓ ઓળખવામાં 
મદદ મળી. આવી જ એક શોધ યાત્રા 
દરમિયાન તેમણે હાથીકાય સસ્તનપ્રાણી 
'ડા૯્ટટલ્વંબા ૦તદ્વાલ્યાતના ત્રણ મીટર 
લાંબા હાથીદાંતના જીવાશ્મને શોધી 
કાઢ્યો જે અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ એવી 
શોધ સાબિત. થઈ. હિમાલયની ભૂસ્તર 
તેમજ ભૌગૌલિક સંરચનાને સારી રીતે 
સમજવા માટે તેમણે હિમાલયનાં પ્રત્યેક 
શિખર ઉપર આરોહણ કર્યું. વાડિયાએ. 
ઉત્તર-પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં વિભિન્ન 
કાળખંડોમાં ખડકોના નિર્માણના 
અસાધારણ ઘટનાક્રમને સમજાવ્યો. તે 


જ સાથે તેમણે નંગા પર્વતની 
આસપાસની, પર્વતમાળામાં 
બનેલી અનન્ય એવી ઘૂંટણ 
જેવો વળાંક લેતી ((૧1૦૦ 
ઉલાત) સંરચનાઓને 
પણ. સમજાવી. વાડિયાએ. 
પોતાને હિમાલયના અભ્યાસ 
માટે ગંભીરપણે સમર્પિત કર્યા. 
તેમના જ પ્રયાસોને કારણે દેહરાદૂનમાં 
હિમાલય ભૂવિજ્ઞાન સંસ્થાન (ળકણાપા 
૦ 11101ત14)ત11 ૯૯૦૦૪?ની. સ્થાપના 
થઈ અને તેઓ. પોતે ઈ. સ. ૧૯૧૮- 
૧૯૬૯ દરમિયાન આ સંસ્થાનના સ્થાપક 
નિયામક (૦પ॥વલ' ગિત્લ્તબઝેના પદે 
રહ્યા. પછીથી વાડિયાએ. ભૂવિજ્ઞાનમાં 
આપેલ યોગદાનના સ્મરણ તરીકે 
આ સંસ્થાનનું નામ બદલીને વાડિયા 
હિમાલય ભૂવિજ્ઞાન સંસ્થાન (17દતાંતર 
ઊ50ઊાપાલ ૦ 1111011૮) ૯૦૦1૦૪] 
રાખવામાં આવ્યું. તેઓ હેદરાબાદ સ્થિત 
રાષ્ટ્રીય ભૂભૌતિક અનુસંધાન સંસ્થાન 
("દ્વઘંબાત્ાં ૯૦૦૩151 1૨૦5૯૦૮1 
ઊડપંપ્પાટ) અને ગોવા સ્થિત રાષ્ટ્રીય 
સમુદ્ર વિજ્ઞાન સંસ્થાન (પતદ્વંબપત્ા 
15પારટ ભજ ૦૮લવા૧૦૪7૧[૭13)ની. 
સ્થાપનામાં પણ ગાઢ રીતે સંકળાયેલા 
રહ્યા. 

ઈ. સ. ૧૯૨૧માં વાડિયાએ પ્રિન્સ ઓફ 
વેલ્સ કોલેજની નોકરી છોડીને ભારતીય 
ભૂવેજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણ (બ્લ્બંબ્ટ્ટાત્વા 
5૫177૦7 ૦ વાત, €3)માં મદદનીશ 


માર્ચ ૨૦૨૧ * નવનીત સમર્પણ * 35 


અધીક્ષક (ઉડાતા 5૫ઝા1ધ્લાતલાઇેના 
પદે જોડાયા. ત્યારે તેઓ ફક્ત ૩૮ વર્ષના 
હતા અને તેઓ પહેલા ભારતીય હતા 
જે કોઈપણ યુરોપિયન વિશ્વવિધ્યાલયની 
પદવી વગર 6૩માં નિમણૂક પામ્યા 
હતા. 6ડામાં કામ કરતી વખતે તેમને 
ઉત્તર-પશ્ચિમી હિમાલયક્ષેત્રમાં હજુ વધુ 
ભૂસ્તરીય સંશોધન માટેની પર્યાપ્ત તકો 
મળી, જેમાં તેમણે પથદર્શક યોગદાન 
આપ્યું. આર. ડી. વેસ્ટે વાડિયા વિષે. 
લખ્યું કે “વ//ડેવ, હેમાલવન જે પણ 
કેત્રશ ફર્યા ત્ય તેઓ સ્તર/વેશ/ન 
(€25£572/0/7 - ભૂસ્તર/વેશ/નન એક 


₹ ૪ ₹ ૪ ₹ ૪/૬૬ 
#.% ૪ ૫ જે..ઝ૪ ૪૪૨ 
₹ ક ૪ 
૪ જ 
ક. 0૪ 
ન ડડ 
ટ? 


શાખ, જે ખડકોન સ્તરો અને પડોન 
અભ્યાસ સાથે સંબધિત છે) તેથજ 
ભૂસ્તરીય પોપડ વેષવયક એવ ક્રશ 
જે અત્યાર સુકી વ૯ઉકેલાવયા રહ 
તેનદ ઉપર નોંવંપાક પકાશ ફેંકવ/મ& 
સફળ થવ.” 

વાડિયાએ. ભૂસ્તરવિજ્ઞાનના અલગ 
અલગ વિષયો ઉપર લગભગ ૧૦૦ 
જેટલાં મૌલિક સંશોધનપત્રો તેમ જ લઘુ 
પુસ્તકો લખ્યાં. ઈ. સ. ૧૯૨૮માં તેમણે 
&તપત્તબ્તબ્ત નામક પ્રજાતિની બહુ 
સારી. રીતે સચવાયેલી. જીવાશ્મ ખોપડી 
શોધી કાઢી. જે તેમને હિમાલયના 


હિમાબથહ્ોત્રમાં મ્વિત નંગા પર્વતનો 


ટ ભવેણ્ઞાનિક સરચતાન રપાપિત્ર 
- ફુ. 


કૈ 


જઈ તનનદાર 1૬૪૫4૨૪ 
 . £૦૦૬%દ - 
કે «5 £&ર૩૦૫૫£૬/ર૦ઇ૬ 
ન્‌ (1. 84. £1.૬૦ટણ] 
ભ0ર& 44 
&0પકદકપ ₹ 


---&110૪1ળપ- -_-_- 


36 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ૨૦૨૧ 


વાં -- - નર “૨૪” ઝૂ 


કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં અતિ 
મહત્ત્વની ભૂસ્તરીય 
ખડક રચનાનો સમય 
નક્કી કરવા તરફ 
દોરી ગઈ. તેમણે તાંબું, 
નિકલ, સીસું ([ટદ્વવ) 
અને જસત (ત્તતના 
સલ્ફાઈંડ અયસ્કોના 
વિશાળ ભંડારોના 
અસ્તિત્વ પણ શોધી 
કાઢ્યા. 

૦૧માં કામ કરતી. વખતે વાડિયાએ 
પોતાનું એક વર્ષ (ઈ. સ. ૧૯૨૬- 
૧૯૨૭) અભ્યાસ માટેની. રજાઓ તરીકે 
વાપરી તે સમય બ્રિટિશ મ્યુઝિયમમાં 
ગાળ્યો જ્યાં તેમણે કાશ્મીરમાંથી એકઠા 
કરેલા કરોડરજ્જુ ધરાવતાં પ્રાણીઓના 
જીવાશ્મો ઉપર સંશોધન કર્યું. આ જ 
સમયગાળા દરમિયાન તેઓ જર્મની, 
ઓસ્ટ્રિયા અને ચેકોસ્લોવાકિયા સ્થિત 
ભૂસ્તરીયવિજ્ઞાનને લગતી શોધો કરતી. 
સંસ્થાઓની મુલાકાતે ગયા. 

ભારતમાં જમીનવિજ્ઞાન (5બા 
5તંલા1૮૦)ની થતી અવગણનાની 
વાડિયાએ નોંધ લીધી અને પોતાનાં 
લખાણો દ્વારા તેમણે તેની સુધારણા 
માટેનો માર્ગ દેખાડ્યો. ઈ. સ. ૧૯૩૫માં 
વાડિયાએ એમ. એસ. ક્રિષ્નન અને પી. 
એન. મુખરજીની સંગાથે કામ કરીને 
સૌપ્રથમ ભારતનો ભૂમિગત નકશો 
(૬બા 17દ]02 ૦ તાત) તૈયાર કર્યો. 


ડી.એન.વાડિયાના સન્માનમાં ભારતીય ટપાલ વિભાગે જાહેર કરલો ટપાલ ટાંકટ 


જેને ૦ડાએ. પ્રકાશિત કર્યો અને આ 
રીતે આવા બીજા ભૂમિગત નકશાઓ 
માટેનો માર્ગ પ્રશસ્ત કર્યો. 

ઈ. સ. ૧૯૩૮માં ૦૧માંથી 
સેવાનિવૃત્ત થયા પછી વાડિયાએ 
શ્રીલંકા (તે વખતનું સિલોન) સરકારમાં 
ખનિજવિજ્ઞાની (11લદતાબ્ટ્ટાંડઇ તરીકે 
સેવા આપી. પોતાના અભ્યાસથી. તેમણે 
શ્રીલંકા દ્વીપના સચોટ ભૂસ્તરીય 
નકશાઓ (બ્લ્બંબ્ટ્ટાત્લાં 17દ25) 
તેયાર કર્યા. તેમજ જળ આપૂર્તિ, 
બાંધના નિર્માણ અને બીજી ઇજનેરી 
પરિયોજનાઓ માટેનાં જરૂરી ભૂસ્તરીય 
સંશોધનો, પણ હાથ ધર્યા. વાડિયાએ 
કોલમ્બો શહેરના ભૂસ્તરીય નકશાનું 
સૌપ્રથમ રેખાચિત્ર (5૮) તૈયાર કર્યું. 

વાડિયા ઈ. સ. ૧૯૪૭માં 1ળતૉંત્ા 
8પલ'તપ બ લડ તેમ જ ઈ. સ. 
૧૯૪૯-૧૯૬૯ સુધી 4૫01110 1 11લહતાડ 
1ગખંડંબાના સ્થાપક સંચાલકના પદે 
રહ્યા. તેઓ ગેસ, તેલ અને પાણી સહિત 


માર્ચ ૨૦૨૧ * નવનીત સમર્પણ * 37 


ખનિજ સંપદાના સ્ોતોની શોધ, તેમનો 
વપરાશ તેમજ તેમનું સંરક્ષણ થાય તેવી 
રાષ્ટ્રીય નીતિ તૈયાર કરવાના પ્રખર 
હિમાયતી હતા. તેમને વાંચનનો ખૂબ 
જ શોખ હતો અને તેમણે ભારતીય 
ભૂસ્તરવિજ્ઞાન ઉપર સૌપ્રથમ અધિકૃત 
પાઠ્યપુસ્તક લખ્યું. વાડિયાએ લખેલ 
આ પુસ્તક આ વિષયને આવરી 
લેતું સર્વોત્તમ સિદ્ધ થયું અને ઈ. સ. 
૧૯૬૧ સુધીમાં આ પુસ્તકની છઠ્ઠી 
આવૃત્તિ વેચાણ માટે બહાર પડી. આ 
પુસ્તક ઉપર ટિપ્પણી કરતા પ્રખ્યાત 
ભૂવૈજ્ઞાનિક કે. એસ. વાલ્દિયાએ. લખ્યું 
“તેમયે લખેલ વિદ્વત્તપૂર્ણ છુસ્તક 702 
૯€૦૦/૦57 ૦7 770614 જેઈ. સ. ?₹૯૨૯૨૮ 
શેકકેલન કકશન, લંડનથી પ્રક શિત 
થયું. અ છુસ્તક ભારત#?૧ ઉષખંડન 
(૫૮ ભારત, પ#કેસ્ત#ન, બ/ગ્લદેશ, 
સ્ય।નય/ર અને કીલંકાનો સ%વેશ થાય 
છે) ભૂવિશાન વિષેન તેમન વેશાળ 
અને ઊં% શ/નન અર્ક સમાન છે. અ 
સવત્તમ મુસ્તકની અત્યાર સુકીમ છ 
અવૃત્તિઓ %ગટ થઈ ચૂકી છે અને 
તેય વડિય/ને સનમનત વ્યક્તિની સથે 
સાથે સંપૂર્ણ વેશ્મ ભૂસ્તર/વેશ/નને 
અભ્યાસ કરત અગણેત /વેવાથીઓન 
અવનારી ષેઢ્ીન ગુરુ તરીકે સ્થ//ષેત 
ક્ય છે.” 

વાડિયા અત્યંત ઉદ્યમી અને મહેનતુ 
હતા તેમ જ સાદું જીવન જીવતા. 
ઈ. સ. ૧૯૪૫માં વાડિયા તત્કાલીન 


38 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ૨૦૨૧ 


જવાહરલાલ નહેરુની રાષ્ટ્રીય સરકારમાં 
ભૂસ્તરવિજ્ઞાનના સલાહકાર તરીકે 
નિમણૂક પામ્યા. વાડિયાએ દેશની 
ખનિજનીતિ ઘડી કાઢી અને તેને 
લાગુ કરી. ઈ. સ. ૧૯૬૩માં ભારત 
સરકારે તેમને ભૂસ્તરવિજ્ઞાનના સૌપ્રથમ 
રાષ્ટ્રીય પ્રાધ્યાપક તરીકે નિયુક્ત કર્યા. 
ઈ. સ. ૧૯૫૮માં ભારત સરકારે તેમને 
પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર વડે સન્માનિત કર્યા. 
ઈ. સ. ૧૯૫૭માં વાડિયા લંડનની 
રૉયલ સોસાયટીમાં અધ્યેતા (રહ્ડલ્વપ 
ઉહા૦પ૪ તરીકે ચૂંટાયા. અગણિત 
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારોનો 
તેમના ઉપર વર્ષાવ થયો અને ઘણાં 
વિશ્વવિધાલયોએ તેમને ડોક્ટરેટની 
માનદ પદવીથી. નવાજ્યા. 

વાડિયાએ કેટલાક અદ્ભુત અને. 
લોકપ્રિય વૈજ્ઞાનિક નિબંધો પણ લખ્યા. 
તેમાં 51017 ૦ 51૦1૯ સર્વોત્તમ કૃતિ 
છે. આ કૃતિ એક પથ્થરની આત્મકથા 
તરીકે આલેખાયેલી છે. જેમાં વાડિયા 
ભૂસ્તરવિજ્ઞાનના અનેક મૂળભૂત પાઠ 
વાચકોને સમજાવવામાં સફળ થયા 
છે. તેને વાંચવાથી એવું લાગે છે કે 
જાણે પથ્થર પણ બોલીને પોતાની. કથા 
સંભળાવી. શકે છે. 

ભારતીય ભૂસ્તરવિજ્ઞાનના આગેવાન 
એવા આ વૈજ્ઞાનિક ૧૫ જૂન ઈ. સ. 
૧૯૬૯ના દિવસે ૮૬ વર્ષની ઉંમરે આ 
ફાની દુનિયાને અલવિદા કહી ગયા. 

ણણ 


આ અંકના લેખકો 


સુભાષ ભટ્ટઃ 'સરાય' સી 1105/6, રામનગર, કાળવીબીડ, ભાવનગર-364 002. 
હેમન્ત દવેઃ રામગિરિ, પિજ માર્ગ, નડિયાદ-387002. લદ: પતડત)/ત 9 છઠતતા.૦૦ા 
રઘુવીર ચૌધરીઃ એ-6, પૂર્ણેશ્વર, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-380 015. 


લલિત ત્રિવેદીઃ શિવકૃપા, 1 વૈશાલી નગર, રૈયા રોડ, રાજકોટ-360007. મો. 9879750450 
રઈશ મનીઆરઃ 6-બી, રતનસાગર એપાર્ટમેન્ટ, ચાંદની ચોકની બાજુમાં, પીપલોદ, સુરત-395004. 
ભરત ભટ્ટઃ કશ્મિર પ્લોટ, ઉપનિષદ. મુ.પો.ટાણા-364260 તા. સિહોર, જિ. ભાવનગર. 

રિષભ મહેતાઃ 35-બી, સમ્રાટનગર, બામરોલી રોડ, ગોધરાઃ 389 001. ફોનઃ 098250 32201 
કંમલ વોરાઃ એ-403, પારસનાથ, વલ્લભબાગ લેન, ઘાટકોપર (સ્ટ), મુંબઈ-77 

જગદીપ ઉપાધ્યાય : 'હરિગીત' 66, વૃંદાવન પાર્ક. વાંકાનેર જિ.મોરબી. - 363621. 


ડો. પન્ના ત્રિવેદીઃ આસિ. પ્રોફેસર, ગુજરાતી વિભાગ. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિ., ઉધના 
મગદલ્લા રોડ, સુરત - ૩૯૫૦૦૭. 


કુશલ ખન્ધારઃ એ-43, હાઈવે એપાર્ટમેન્ટ્સ, ઈસ્ટન એક્સપ્રેસ હાઈવે, સાયન (ઈ), મુંબઈ-400 022. 
હિમાંશી શેલતઃ સખ્ય, 18 મણિબાગ, ધરમપુર રોડ, અબ્રામા, વલસાડ-396007. મો. 93758249 


ડો. ભાલચન્દ્ર હ. હાથી : 677, વાસ્તુનિર્માણ સોસાયટી, સેક્ટર - 21. ગાંધીનગર. 382 021. 
મો. 94278 18473. 


આરાધના. ભટ્ટઃ 4711010 0)1૫00.€011.તપ 

રવીન્દ્ર પારેખઃ 1, યુનિયનધારા, મોદી બંગલો, અઠવાલાઈન, સુરત-395 007. 

પ્રવીણસિંહ ચાવડાઃ 212, વૃંદાવન-2, ડી-માર્ટની સામે, સેટેલાઈટ રિંગ રોડ, અમદાવાદ-380 015. 
દીપક જોશીઃ એ/6, પ્રમુખ જિયોન બંગ્લોઝ, પ્રમુખનગર રોડ, સરગાસણ, ગાંધીનગર-382 421. 
મો. 99784 05662 

વીનેશ અંતાણીઃ વિલા નં. 2-25, રિચમોંડ વિલાસ, સેકન્ડ ફેસ, સન સિટી, બાંદલાગુદા જાગર, 
હૈદરાબાદ. 500 086. (મો.) 98255 20660 

અનિલ જોશીઃ ]0511.1'.ત11110 છ્ઠા11ત11.€0101 


પૂર્વી મોદી મલકાણઃ યુ.એસ એ. [9૫૪ત્તા1વ 9 3/1૧00.€010 


અમી ભાયાણીઃ 19, ગોલ્ડ વિલા, આકૃતિ સોસાયટી, બાવડિયા કલાન, ભોપાલ, મધ્યપ્રદેશ-462026. 


નીલેશ રાણાઃ 1પ ૦100140ત11.00100 
અશોક પટેલઃ 1110, દવે સ્ટ્રીટ , ગણદેવી- 396360, જિ. નવસારી, ગુજરાત. 9825726431 
શરીફા વીજળીવાળાઃ બી/402, વૈકુંઠ પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, કોઝ વે રોડ, તાડવાડી, રાંદેલ, સુરત-395009. 


136 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ૨૦૨૧ 


